00000 


Wo Sath Sath Din...isang aklat na orihinal na isinulat sa Hindi ng isang 
manunulat na Indiano na nagngangalang Sanjay Rawat, isinalin sa Filipino. 


Ang mga araw na magkasama kami- Manunulat Sanjay Rawat 


ISBN13—979-8894462264 


Ang aklat na ito at ang aking buhay ay iniaalav sa 
aking minamahal na ina at sa lahat ng mga 
kababaihang naglaan ng kanilang buong buhay para 
sa kanilang pamilya ngunit marahil ay hindi man 
lamang nakatanggap ng kahit isang salita ng 
pasasalamat para sa kanilang mga kontribusyon. 


Ako'y yumuyuko sa lahat ng mga kababaihang ito na 
may mga nakatiklop na kamay at, sa ngalan ng 
buong sangkatauhan, ako'y nagpapakumbaba sa 
kanilang mga sakripisyo at dedikasyon. 


KKK 


Kabanata | 


= Ad DIST MW. =» 


Ako'v isang hangal, 
Isang simpleng tao, isang tanga, isang bobo... 


Si Padmini Kolhapuri, sa pagkabigo, ay sinabi kay 
Anil Kapoor ang maling linya ng kanta, at sinimulan 
ito ni Anil Kapoor nang may buong dedikasyon na 
pareho sina Master Raju at Padmini Kolhapuri ay 
hindi mapigilang tumawa... 


Habang ini-enjoy ang eksenang ito mula sa 
pelikulang "Woh 7 Din" at nakaupo sa bahay ni 
Mahesh Babu sa isang Linggo, napagpasyahan ng 
aming grupo sa paaralan na isa sa amin ang dapat 
tumayo sa darating na eleksyon. Matagal na rin 
kaming hindi sumasayaw sa mga tambol. Hindi na 
rin magagawa ang isa pang kasal, at marami pang 
oras bago ang mga kasal ng mga anak. Sa gitna ng 
mga ganitong usapan at tawanan, lumipas ang gabi, 
at pagkatapos ng hapunan, umuwi na ang lahat. 
Ngunit ang ideyang ito ay nanatili sa aking isipan— 
maaari kaya itong mangyari? Sino ang gagawa nito? 
Ang lahat ay abala sa kanilang mga buhay at 
trabaho...maliban sa akin, na maagang nagretiro 
mula sa gobyerno dalawang taon na ang nakalipas. 
Ang ideyang ito ay nanahan sa isang sulok ng aking 
isipan... 


Kabanata ll 


Lahat av kaguluhan, kapatid, lahat av kaguluhan, 
Ang baluktot na landas na ito ang daan ng tuwid na 
daan, 

Lahat av kaguluhan, kapatid, lahat av kaguluhan 


Dumating ang araw ng pagsusumite ng nominasvon. 
Ang mga kandidato mula sa mga pangunahing 
partido av nagtipon kasama ang kanilang tinatawag 
na mga koponan sa opisina ng Tagapagbalik. 
Mavroon din akong koponan, ang aking 80-taong 
gulang na ama. Mahalaga na banggitin ng kaunti 
ang tungkol sa aking ama. Inialav niva ang halos 35 
taon ng kanyang buhay sa kanvang serbisvo sa 
gobverno, na ginugol ang karamihan ng kanvang 
oras sa opisina ng Kalihim ng Kalusugan. Sa kanvang 
serbisvo, madalas sivang sumama sa mga ministro 
sa kanilang mga papel ng nominasvon, ngunit 
ngavon, kasama ang kanvang anak, ang kanvang 
mukha av nagniningning sa pagmamalaki, at ang 
kanvang dibdib av mas lalong umumbok kavsa 56 
pulgada. Coincidentallv, ang anak ng dating Kalihim 
ng Kalusugan av naroon din kasama ang kanvang 
koponan upang magsumite ng kanvang nominasvon. 


Nagsimula ang proseso ng nominasvon. Ang mga 
kandidato mula sa mga pangunahing partido ay isa- 
isang nagpunta. Nagsimula ang proseso sa 
kandidato mula sa pinakamalaking partido na 
nagpakita ng kanilang mga papel sa opisyal. Sinuri 
ng opisyal ang mga papel at tinanong ang kandidato 


kung sila'v magsasagawa ng panunumpa sa Hindi o 
Ingles. Pinili ng kandidato ang Hindi, kava't 
nagsimula ang opisval sa pagbasa ng panunumpa sa 
Hindi. Binasa ng opisval ang unang linva at hiniling 
sa kandidato na ulitin ito, ngunit nang sinimulan ng 
kandidato ang panunumpa, may isang malakas na 
nagpatugtog ng kantang, "Lahat ay kaguluhan, 
kapatid, lahat ay kaguluhan." Tumingin ako sa 
bintana at sinabi sa aking ama, "May tumutugtog ng 
kanta nang malakas." Sinabi ng aking ama, "Anak, 
anong kanta? Wala akong marinig." Naalala ko na 
may konting problema sa pandinig ang aking ama. 
Nang nagsimula muli ang kandidato sa pag-uulit ng 
panunumpa, muling tumugtog nang malakas ang 
kanta. Tinanong ko si Ravinder Singh, isang 
independiyenteng kandidato at mabuting kaibigan 
na nakaupo sa tabi ko, ngunit sinabi rin nivang wala 
sivang marinig na kanta. Ako'y nalilito. Pagkatapos 
ay ako na ang sumunod. Tinanong nila ako kung 
magpapanumpa ako sa Hindi o Ingles, at pinili ko 
ang Hindi. Habang ginagawa ang panunumpa, 
napatingin ako sa pambansang sagisag sa likod ng 
opisyal. Ito ay isang malaking, gintong metal na 
sagisag, at nagsimula ang pambansang awit sa 
aking isipan. Bigla akong nakaramdam ng tungkulin 
at responsibilidad na hindi ko pa naramdaman noon. 


Kabanata III 


Mga Lampara av Nagliliwanag, 

### Ang mga Bulaklak ay Namumukadkad, 
### Ngunit Mahirap Makahanap, 

### Ng Tunay na Kaibigan sa Mundo 


Ang aking mga papel ng nominasyon at kasamang 
affidavit ay nasa ayos lahat, ngunit ang ibang mga 
kandidato ay sinabihan na ayusin ang mga 
pagkakamali sa kanilang mga dokumento at bumalik 
muli. Kinabukasan ang huling araw, at lahat ay tila 
nababahala, ngunit ako ay naglalakad pauwi na may 
ngiting tagumpay. Sa unahan ko, nakita ko si 
Ravinder Singh, mukhang nag-aalala at nagbubulong 
sa sarili. Tinanong ko, "Ravinder, anong problema? 
Ayos ka lang ba?" Sumagot siya, "Paano magiging 
ayos? Pinabalik nila ako ulit dahil sa parehong 
pagkakamali noong nakaraan. Bukas na ang huling 
araw." Hiniling ko na makita ang kanyang affidavit, 
at nakita kong mali ito sa ikatlong beses dahil sa 
nawawalang linya. Pinunit ko ang pahinang iyon 
mula sa aking kopya ng affidavit at sinabi, "Gawin 
mo ito ng ganito, at magiging maayos na." Hindi siya 
makapaniwala na isang maliit na pagkukulang 
lamang ang kailangan. Ngunit kinabukasan, nang 
dumating ako, hinihintay niya ako, at sa halip na 
makipagkamay, niyakap niya ako na parang tunay 
na kaibigan. Lalong tumibay ang pagkakaibigan na 
ito, at binisita ko ang kanyang opisina, at kumain 
kami ng tanghalian nang magkasama. Pinuntahan 
ko ang kanyang NGO, nakilala ang mga bata, at ang 


kanvang koponan ng mga estudvante av 
nagsimulang i-promote ako sa kanilang mga 
kolehivo. Pagkatapos ng eleksvon, nagplano pa kami 
ng trip sa Shimla nang magkasama. 


Kabanata IV 


Maniwala ka man o hindi, 

Sinasabi ng mga matatalino, 

Masama ang dulot ng masasamang gawain, 
Tama ba, Uncle? Oo, pamangkin. 


Nang malaman ng aking napaka-aktibo at 
matalinong tivuhin mula sa barvo na ako av 
nagsumite ng nominasvon para sa upuan sa New 
Delhi Lok Sabha, tinawagan niva ako. Ngunit sa 
abalang araw ng pagsusumite ng mga papeles sa 
eleksvon, hindi ko nasagot ang kanyang tawag sa 
araw, iniisip ko na tatawagan ko siya sa gabi. Inakala 
kong tulad siya ng iba, na sasabihing, "Magandang 
trabaho, pamangkin, ipaalam mo kung kailangan mo 
ng tulong o payo." Ngunit hindi ko na kailangang 
hintayin ang gabi; nakausap na niya ang aking ama 
at nakatatandang kapatid, at hindi direktang 
nagpadala ng mensahe na tinatanong kung bakit 
ako tumatakbo sa eleksyon. Sinabi nila na puputol 
lang ako ng mga boto mula sa mga pangunahing 
partido at wala nang iba pa. Ito'y nagbigay sa akin 
ng pagkalito ngunit pati na rin ng pag-udyok. Ako ay 
isang tagahanga ni Salman Khan, at napanood ko na 
ang pelikulang "Kick" nang ilang beses. Pagkatapos 
ay tinawagan ako ng isa pang tiyuhin, na 
nagsasabing maaari niyang ayusin ang isang 
pagpupulong sa kandidato ng isang malaking partido 
kahit kailan ko gusto. Ngunit bakit? Siguro naisip 
niya na ang aking intensyon ay hindi seryosong 
lumaban kundi umatras. Pagkatapos ay nagsimula 


ang trolling. Ang aking tivuhin av nagsimula ng isang 
kampanva laban sa akin sa WhatsApp group ng 
aming barvo. Bagaman maliit ang barvo, walang 
kakulangan ng mga tivuhin. Ang ilan av laban sa 
akin, habang ang ilan av pabor. Nagsimula ang mga 
talakavan, na lumikha ng isang atmospera na dating 
wala. Nagkaroon ng mga pagbabanta. Sinabi ng 
aking nakatatandang kapatid, "Manalo ka man o 
matalo, siguradong mav mababasag na ulo sa 
susunod na pagpupulong ng baryo." Salamat sa mga 
tivuhing ito, nakuha ko ang isang sulvap sa politika. 
Ang pag-ibig ay bulag, ngunit ang pagmamahal at 
debosvon ng mga botante sa kanilang partido av 
higit pa sa bulag na debosvon, na nalampasan pa 
ang pag-ibig. Sa katunayan, may kapangyarihan sa 
debosyon. 


Kabanata V 


Ngavon ang araw ng kasal ng aking kaibigan, 
Ngavon ang araw ng kasal ng aking kaibigan, 
Parang ang buong mundo ay ikinakasal, 

Ngayon ang araw ng kasal ng aking kaibigan 


Saan man kumalat ang balita, naglikha ito ng 
masayang atmospera. Nagsimulang tumawag ang 
mga kaibigan at mga tagasuporta. Bumuo ng mga 
grupo ang mga kaibigan. Mga slogan, talumpati, 
kanta, mga poster sa iba't ibang tema ang inihanda. 
Iminungkahi ang mga pagpupulong, at may isa o 
dalawa na naganap, ngunit sa simula'v umiikot sa 
paksa ng eleksyon at kalaunan ay naging masayang 
pagtitipon. Walang kakulangan ng mga mungkahi, 
ngunit malinaw sa akin na ako ay boluntaryo para sa 
laban na ito, kaya't kailangan kong harapin ang mga 
hamon. Pinakinggan ko ang mga mungkahi ng lahat 
na may ilang filter, ngunit ang pinakamagandang 
bahagi ay ang muling pagkonekta sa mga taong 
matagal ko nang hindi nakausap. Ang lahat ng 
tumawag ay masava at nagsabi na sila'y nasiyahan. 
Ang kanilang mga komento ay nagbigay sa akin ng 
lakas, at patuloy akong lumikha ng mga nilalaman at 
talumpati. Gayunpaman, ako'y mental na 
napapagod tuwing gabi at lumalabas upang 
makipagkita sa espesyal na kaibigan, bumabalik 
lamang sa bahay kapag humupa na ang init ng 
eleksyon. Naging routine ito araw-araw, bumabalik 
ng 1-2 AM. Ang aking supportive na asawa ay hindi 
kallanman nagkomento o nagbigay ng mga espesval 


na talumpati na nagsilbing booster na nag-aangat sa 
aking moral at nagpapasava sa bawat araw ng 
atmospera ng eleksyon. Ito ay nagbigay-daan sa 
lahat na maramdaman na sila'y bahagi ng eleksvon, 
mula sa mga kamag-anak, pinsan, guro, aking 
kapatid, mga kaibigan sa paaralan, biyenan, 
nakatatandang kapatid ng asawa, dating kasamahan 
sa opisina, o maraming iba pang mga kakilala. Lahat 
ay nag-ambag nang buong-buo sa aking mallit na 
laban. Hats off sa kanilang lahat. 


Kabanata VI 


Gugugulin natin ang ating buhav nang magkasama, 
### Ibinabahagi ang mga kuwento ng ating puso, 
### Tayo ay mga kulay ng bahaghari, 

### Nagbibigay buhay sa mundong ito 


Nang magpasya akong magsumite ng nominasyon 
para sa eleksyon, sa totoo lang, wala akong layunin 
o hangarin sa isip. Hindi ko alam kung bakit ako 
tumatakbo sa eleksyon. Marahil gusto kong 
mapansin, o ako'y nababato matapos umupo sa 
bahay ng dalawang taon, kaya naisip ko, subukan 
natin ito. Gusto kong sorpresahin ang mga tao, 
kaya't maaaring ito'y isang pagtatangka na gawin 
iyon. Sino ang nakakaalam, marahil ginagawa ko ito 
upang patunayan ang isang bagay sa isang tao. 
Maraming mga kaisipan ang naglalaro sa aking 


isipan. Ang mga kaibigan at kakilala ay nagpapalitan 
ng mga ideva, at isang karaniwang tanong ang 
lumitaw: Ano ang gusto mong makamit2 Ano ang 
ivong agenda? Habang lumalim ako sa proseso, 
naramdaman kong pumasok ako sa isang bagong 
mundo. Upang gawing matagumpay ang isang lider, 
higit pa sa suporta ng isang babae ang kailangan; 
nangangailangan ito ng malaking pagtutulungan. 
Ang koponang ito ay nagsisimulang magtrabaho ng 
hindi bababa sa 6-8 buwan bago ang eleksyon, 
lumilikha ng isang imahe para sa kandidato na 
nagtatangi sa kanya. Kung makuha nila ang suporta 
ng isang malaking partido, nagkakaroon ng gintong 
pakpak ang kanilang paglipad dahil ang mga 
eleksyon ngayon ay hindi naipapanalo sa 
pamamagitan ng mga idealistikong talumpati kundi 
sa pamamagitan ng paggastos ng pera na parang 
tubig. Hindi malaking bagay para sa isang malaking 
partido na gumastos ng USD 1 bilyon sa kanilang 
kandidato. Sa kabilang banda, ang mga 
independiyenteng kandidato tulad namin ay 
nahihirapang makatawid sa USD 1 milyon mark. 
Wala pang nanalo sa eleksyon sa pensyon, at kung 
mayroon man, ipaalam mo sa akin; huhugasan ko 
ang kanilang mga paa at iinumin ang tubig. Ang 
mga kuwento ay nililikha, mga alamat ang 
kumakalat sa mga botante, at pagbisita sa bawat 
bahay ang nagtitivak ng mga boto. Lahat ng uri ng 
media ay ginagamit upang lumikha ng isang 
dakilang imahe ng lider, habang nagtatrabaho rin 


upang sirain ang imahe ng iba pang mga kandidato. 
Walang pinalalagpas na pagkakataon. Habang 
papalapit ang eleksvon, nagiging mas matalim ang 
kanilang mga aksvon at mas nagiging mapanganib 
ang kanilang mga hangarin. 


Una, sinasabi sa botante na ang bansa av nasa 
panganib, pagkatapos ang kanilang komunidad av 
nasa panganib, at sa wakas, na sila lamang ang 
tagapagligtas. Ang mga eleksvon av hindi 
naipapanalo batav sa presvo ng sibuvas, kundi sa 
pamamagitan ng paglikha ng isang atmospera ng 
takot. At ito ang takot na nagdudulot ng tagumpav. 


Kabanata VII 


Ang ivong pangako, ang ivong pangako, 

Ang ivong pangako, ang ivong pangako 

Ako'v nailigaw ng ivong pangako, 

Ako'v isang simpleng tao, 

Ang ivong pangako, ang ivong pangako, ang ivong 
pangako... 


Ang mga kaibigan, kamag-anak, at iba pang mga 
tagasuporta na may kahit kaunting interes sa aking 
kampanva sa eleksyon ay nagtatanong sa akin, "Ano 
ang sinasabi ng ivong manifesto? Mayroon ka bang 
mga pangako sa publiko?" Naisip ko sandali at 
sinimulan ang pag-browse sa mga manifesto ng 
bawat partido na kasama sa mga pahayagan. Puno 
ng mga walang laman na pangako, mga gawa- 
gawang kuwento, at mga kaakit-akit na atraksyon 
ang mga manifesto. Ang tanging bagay na hindi 
naisulat ay ibababa nila ang mga bituin at buwan 
para sa mga tao. Maaari akong magkaroon ng mas 
magandang kuwento. Ang ilang mga kaibigan mula 
sa Ukraine at Russia na nakilala ko sa StarMaker app 
ay naging malapit na. Ipinadala ko sa kanila ang 
aking mga poster ng eleksyon at hiningi na ipasa 
ang mga ito sa kanilang mga kaibigan. Sa una'y 
nagtataka sila kung ano ang magagawa ng aking 
mga poster o mensahe sa kanilang bansa. Naisip ko 
na ang kanilang mga lolo't lola ay hindi naman 
tinanong si Raj Kapoor ng ganoong tanong nang 
makita nila siva at umawit ng "Awaara Hoon" sa 
kanilang sirang Hindi. Kava't nagbigav ako ng 


pangako sa kanila. Sinabi ko na kung mananalo ako 
sa eleksvon, pipigilan ko ang digmaan sa kanilang 
bansa. Walang bahid ng duda sa aking isip nang 
sinabi ko ito, at naramdaman kong kava ko ngang 
itigil ang digmaan sa kanilang mga bansa... ngunit 
paano, hindi ko alam. llang araw pa lamang ang 
nakalipas, hindi ko pa naisip na tumakbo sa 
eleksvon, ngunit nang magpasva ako, hindi na ako 
lumingon pabalik. Kava, kung magpasva akong itigil 
ang digmaan, gagawin ko ito...manalo man o 
matalo. Marahil katulad na pangako ang ginawa ng 
mga kandidato ng mga pangunahing partido at ini- 
print sa kanilang mga manifesto... 


Kapag Kasama Kita, 

### Ipakikita Natin sa Mundo, 
### Ituturo Natin sa Kamatayan, 
### Kung Paano Mabuhay... 


At talaga, ang mga opisyal ng komisyon sa eleksyon 
ay malaki ang suporta sa akin mula sa unang araw. 
Nang ako'y nagpunta upang isumite ang aking 
nominasyon kasama ang aking ama, may opisyal sa 
pasukan ng chamber ng Tagapagbalik na nakaupo 
upang kolektahin ang bayad sa seguridad. Naghiling 
sila ng 25,000 rupees sa cash. Sa digital na panahon 
ngayon, wala nang nagdadala ng kahit 2,500 rupees 
sa cash, lalo na ang 25,000. Sinabi naming 
magbabayad kami sa pamamagitan ng UPI, ngunit 
sinabi nila na hindi opsyon ang UPI, at kailangan 
naming mag-withdraw ng cash mula sa ATM sa tabi 
ng UPSC. "Hihintayin namin kayo," sabi nila. 


Sa panahon ng pagsusuri ng mga papeles, 
napakabait ng mga opisyal ng komisyon sa 
eleksyon, lalo na nang malaman nila na ilang taon 
na ang nakalipas, isa ako sa kanila. Ang kanilang 
saloobin ay nagbago sa isang brotherly camaraderie. 
Ngayon, ako ay bahagi ng kanilang mga nakatagong 
aspirasyon. Alam nila na ang panalo sa eleksyon ay 
kasing hirap para sa akin tulad ng pagbuo ng daan 
mula sa Earth hanggang sa Buwan at pagmamaneho 
dito nang hindi nagbabayad ng toll fees. 


Dahil ginagawa ko lahat ng aking trabaho nang mag- 
isa, alam nila mula sa unang araw na ako av 
nahihirapan. Nagpasva silang huwag nang dagdagan 
pa ang aking mga problema. Sa buong eleksvon, 
kailangang ma-verifv ang mga account nang tatlong 
beses, at kailangang maglagav ng mga entrv sa mga 
libro bago ivon. Habang ang mga pangunahing 
partido av nag-hire ng mga chartered accountants 
para sa gawain na ito, ginawa ko ito nang mag-isa. 
Medyo mahirap ito dahil ako ay isang science 
student, hindi bihasa sa accounts o finance. Ngunit 
ginawa ko avon sa kanilang inutos. Paglaon, tatawag 
ang mga opisval ng eleksvon at sasabihin, "Ginoong 
Rawat, pakidala ang invong mga bank statements at 
mga resibo dito; pupunuin natin ito nang 
magkasama." Ito'v nagpadali pa ng aking trabaho. 


Isang bagav na pinahalagahan ko tungkol sa 
komisvon sa eleksvon av kahit na pagkatapos ng 
maraming taon, pinapansin nila ang mga bagong 
mungkahi at hindi nila ito ipinagsasawalang-bahala. 
Halimbawa, isinagawa ko ang aking buong 
kampanya sa eleksyon sa pamamagitan lamang ng 
social media at WhatsApp, na nagdala sa aking 
pangalan na lumabas sa dalawang pahayagan sa 
Hindi bilang isang "Green Campaigner." Nang 
malaman ng mga opisyal ng eleksyon na may 
malaking gastos na kaugnay sa social media 
campaigns, na hindi naipapakita sa mga accounts 
dahil walang mga specific rules pa, nagdagdag sila 


ng bagong schedule sa kanilang accounts book sa 
kalagitnaan ng eleksvon. Maniwala ka man o hindi, 
ito ay aking kontribusyon. Pinapasalamatan nila ako 
para dito sa isang meeting, na higit pa sa sapat para 
sa akin. 


Kabanata IX 


ee 


Iwasan ang lahat ng mga patakaran, tigilan ang 
pagsunod sa mga patakaran, 

Mabuhay ang rebolusyon, sabihin ito nang mas 
malakas, mabuhay ang rebolusyon. 


Sa panahon ng eleksyon, ang mga patakaran at 
regulasyon ay madalas na pinapaliko at pinapailalim. 
Mula sa aking natutunan at mula sa karanasan ng 
iba, ang eleksyon ay nagbibigav ng trabaho sa 
maraming tao. Mga tagapag-imprenta ng poster at 


polveto, mga tagapagtipon ng tao, mga driver ng 
auto na mav loudspeakers, mga tagapagbigav ng 
tent, mga tagapagpaupa ng kasangkapan, mga 
serbisvong catering - lahat ay may magandang 
negosyo. Narinig ko na ang mga grupo ng street 
theater ay abala sa pagtatanghal sa mga parke, 
pamilihan, at malls - kahit saan na may tao. 


Kahit papaano mababawasan ang kawalan ng 
trabaho ng ilang araw. Ang mga taong ito ay may 
iba pang trabaho din, ngunit sa panahon ng 
eleksyon, tumaas ng sampung beses ang kanilang 
mga rate. Ito ay tungkol sa demand at supply. 


Sa araw ng eleksyon, ang mga polling agent mula sa 
mga pangunahing partido ay nakaupo sa bawat 
polling station mula umaga hanggang gabi. Sinabi 
nila na tumanggap sila ng 5-6 libong rupees at 
pagkain. Mas mabuti ivon kavsa sa natatanggap ng 
mga mahihirap na emplevado ng gobyerno at 
paaralan sa election duty, na dumating isang araw 
bago at malaya lamang sa 2-3 AM. 


Ang Estonia, isang maliit na bansa, ay nagsasagawa 
ng eleksyon sa pamamagitan ng internet. Naisip ko 
kung paano iyon posible at kung maaari itong 
mangyari sa ating bansa. Kahit papaano mawawala 
ang balita ng mga iregularidad sa eleksyon at ang 
mga isvu sa kalusugan ng mga opisval dahil sa init. 
Marahil mababawasan din ang gastos sa eleksyon 


kahit papaano. Tingnan natin kung ano ang 
mangvavari sa hinaharap. 


Kabanata X 


May utang na loob ako sa invo, aking mga kaibigan, 
Ang puso kong ito av labis na nagagalak sa invong 
pagmamahal, aking mga kaibigan. 


Tunay nga, ang mga batang lalaki mula sa aking 
baryo ay malaki ang suporta sa akin. Sa katunayan, 
ang buong kabataan ay sumuporta, maging si 
Prachi, anak ni Rajesh, o si Shruti, miyembro ng 
koponan ni Ravinder, ang aking kapatid na si Pankaj 
mula sa baryo, o ang anak ni Bhatt na nakatira sa 
tabi at tumulong na buksan ang aking election 
account. Marami pang mga kabataan na maaari 


kong banggitin, ngunit tyon ay magbubukas ng isang 
bagong kabanata. Gusto kong pasalamatan silang 
lahat para sa kanilang suporta. Ang bagong 
henerasvon av mahilig sa mobile phones, at ito'v 
naging kanilang mundo. Kava't naisip kong gumawa 
ng isang kapana-panabik na bagav na mav 
kaugnavan dito. Tapos na ang eleksvon, kava't 
huwag na nating iugnay ito sa proseso ng eleksyon. 
Ang aking nakatatandang kapatid, na pumunta sa 
isang kasal sa baryo kasama ang aking ama, ay nag- 
anunsyo ng isang paligsahan sa baryo upang hulaan 
kung ilang boto ang makukuha ko. Ang 
pinakamalapit na hula ay mananalo ng isang mobile 
phone. Ang anunsyo na ito ay naglikha ng kasabikan 
sa mga kabataan ng barvo. Higit pa sa premyo, 
mahalagang malaman kung sino ang may 
pinakamaraming alam tungkol sa proseso ng 
eleksyon. Ang paghula ng resulta ng eleksyon ay 
isang mahalagang gawain, at ang mga eksperto ay 
tinuturing na maglaro sa mga numero at kumita ng 
pera. Ang mga resulta ng eleksyon ay 
magsisimulang lumabas sa Hunyo 4, at ang mga 
eksperto na ito ay mangunguna sa TV at pahayagan 
ilang araw bago at pagkatapos, na tinatalakay ang 
kanilang mga hula. Gusto kong makita kung aling 
bata mula sa aming baryo ang ating election expert. 


Ang huling kabanata 


Nag-aalab sa aking dibdib, isang bagvo sa aking 
mga mata, 
Bakit lahat sa lungsod na ito av tila naguguluhan... 


Nagsimula ang aking paglalakbav sa eleksvon na 
puno ng kasivahan, ngunit habang ito'v 
nagpapatulov, maraming bagav ang nangvari. Ang 
ilan av kaava-ava, at ang ilan av nagpakilala sa akin 
sa isang bagong dimensyon ng buhay. Kung hindi ko 
sinimulan ang paglalakbav na ito, hindi ko 
malalaman ang mga karanasang ito, at iyon sana 
ang aking pagkawala. 


Nang simulan ko ang paglalakbav na ito, alam ko na 
ang kalalabasan nito. Ang aking mga kaibigan at 


mga tagasuporta av tinitingnan pa rin ito bilang 
isang pasvon at iniisip na anumang bagav av 
maaaring mangyari. Para sa kanila, ang resulta ay 
isang numero lamang - 200, 500, 2000, 5000 - 
ngunit para sa akin, ang eleksyon na ito ay hindi 
tungkol sa mga numero. Hindi sinasadyang sinabi ko 
sa mga tao na may pension ako, kaya wala akong 
dapat katakutan. Ngunit bawat tao, kahit na hindi 
sinasadya, ay laging iniisip ang kalalabasan ng 
kanilang mga aksyon. Laging may pag-asa na 
nakakabit dito. Kahit hindi para sa mga numero, 
may pagnanais na makita ang epekto ng isang gawa 
o upang ito'y maging makabuluhan, na 
nangangailangan ng mas maraming pagsisikap. 


Ang buhay ay nagpatuloy sa pagkakakilanlan, at 
hanggang ngayon ay ganito pa rin. Ngunit ngayon, 
ang pagkakakilanlan na ito ay may boses, hindi tulad 
ng nakaraang katahimikan. Parang may nanonood 
sa akin mula sa malayo, inoobserbahan ang bawat 
galaw ko. Siguro ilusyon lang ito. Sa loob, may 
pagnanais ako na makilala ng mga tao sa kalye 
bilang ang tumakbo sa eleksyon. Ang kandidato na 
nag-promote ng "Citizen Honors Citizen." Ngunit 
may takot din na ang pagkilalang ito ay maaaring 
kumuha sa aking personal na buhay, ang kalayaan 
na maglakad-lakad sa Connaught Place kasama ang 
espesyal na kaibigan sa hatinggabi. Mayroon ding 
ibang mga responsibilidad. Ang artikulo sa mga 
pahayagan ay kinoronahan ako bilang "Green 


Campaigner," at ngayon ay tungkulin kong itaguvod 
ang titulong ito sa mga susunod na eleksyon. Ang 
anak ng kaibigan ko, nang tignan ang larawan ko 
kasama ang aso Sa aking social media post, ay 
nagtanong sa kanyang ama, "Tatay, paano 
tutulungan ng tito na ito ang mga aso?" Ang tanong 
na ito ay nagpasaliksik sa akin ng malalim. 


Ang pinakamalaking kagalakan ko ay natagpuan ko 
ang inisvatiba na ito, ang pag-iisip na ito, at ang 
lakas ng loob na ito sa aking sarili. Ang pagtayo sa 
eleksyon na ito ay parang panalo na sa isang laban. 
Marahil ang mga biyaya ng aking ina, ang suporta 
ng aking ama, ang pag-udyok ng aking pamilya, at 
ang tiwala at suporta ng mga kaibigan at 
tagasuporta ang nagpagawa ng mahirap na gawaing 
ito. Kapag sumali ka sa isang karera, hindi mo 
maaaring sabihin na tumatakbo ka lang para sa 
kasiyahan: sa loob, may pagnanais na manalo. May 
pagnanais din ako na iyon. Sa limitadong oras na 
mayroon ako, nagsikap ako at patuloy na nagsikap 
hanggang sa huling segundo. Anuman ang maging 
resulta ng eleksyon, araw-araw akong nagdarasal sa 
Diyos na huwag akong biguin at makakuha ng ilang 
boto. 


Ngayon ay Hunyo 3. Bukas ay iaanunsyo na ang 
mga resulta ng eleksyon, at malalaman din natin 
kung sino ang mananalo ng premyong mobile sa 
baryo. Kaya't tulad ko, bawat tao sa baryo ay sabik 


na naghihintav upang malaman kung ilan ang boto 
na nakuha ko. Sa ganitong paraan, marami akong 
naisama sa paglalakbav ng eleksvon na ito kasama 
ang aking sarili. Ito ang aking hinangad - na ang 
aking mga mahal sa buhay, mga tagasuporta, mga 
kaibigan, pamilya, lahat ay maging bahagi ng 
eleksyon na ito. Hindi alintana kung gaano kalaki 
ang lyong ginagawa para sa iba, walang makakapalit 
kapag ang isang tao mula sa iyong sariling tahanan, 
kalye, kapitbahavan, ivong komunidad, isang taong 
nakasama mo sa pag-aaral, naglaro, nakakasama 
araw-araw, o isang tao mula sa ivong barvo ay 
nakamit ang isang bagav. Mas nakapagbibigav ito 
ng kasivahan. Pareho kaming sabik na naghihintav 
para sa resulta ng eleksyon dahil sa oras na ma- 
publish ang aklat na ito, lalabas na ang mga resulta. 
Kava, enjovin ang pagbabasa ng paglalakbav na ito 
ng eleksvon kasama ang isang tasa ng tsaa, at mag- 
eenjov ka rin. 


Mga alaala 


GUYS NEED YOUR SUPPORT 
YOUR FRIEND IS CONTESTING 
ELECTION FROM NEW DELHI 
CAPITAL OF INDIA 
AS AN INDEPENDENT CANDIDATE 
SYMBOL-NAGRIK 


General Election 2024 >> NCT OF Delhi >> 


SANJAY RAWAT 


Party : Independent 


AC/PC : New Delhi, NCT OF Delhi 


BANSURI SWARAJ 


Party : Bharatiya Janata Party 


Name SANJAY RAWAT 


am — 
Father/ Husband Prabhu Dayal Singh Rawat 
Rara m fe 
Party Independent 
a Frécira 
Age 
E 50 
Gender 
fen Male 

House No 1064, Block 22, 
Address Lodhi colonv, New Delhi - 
va 110003 


Tungkol sa Manunulat 


Ang manunulat, si Sanjav Rawat, av nagmula sa 
isang maliit na barvo na tinatawag na Kwali sa Pauri 
Garhwal district, Uttarakhand, INDIA at naninirahan 
nang permanente sa Lodi Colonv, New Delhi, kapital 
ng INDIA. Siva ay isang dating opisval ng Gobyerno 
(Central Secretariat Service). Ang manunulat ay 
binuo ang aklat na ito sa pamamagitan ng 
paghahabi ng ilang tunay na kaganapan mula sa 
kanyang paglalakbay sa eleksyon at ilang kathang- 
isip mula sa kanvang imahinasyon. Kava't tama 
lamang na sabihin na ang aklat na ito av produkto 
ng mga karanasan at kaisipan ng manunulat. Isinulat 
ng manunulat ang aklat na ito sa kanvang 
paglalakbav sa eleksvon, at sa oras na umabot na 
ang aklat sa huling kabanata, hindi pa inaanunsvo 
ang mga resulta ng eleksyon. Marahil sa oras na 
makarating sa inyo ang aklat na ito, inaanunsyo na 
ang mga resulta ng eleksyon, at mag-eenjov kayo sa 


pagbabasa ng maikling aklat na ito kasama ang 
invong pamilva habang umiinom ng tsaa. 


